dU.: 


EPISTOL 

r 

CYFFEEt)INOL     CYNTAF 

OUUIWBTH 

BRIF  LYWYDDIAETH  EGLWYS  IESU  GRIST  0  SAINT 

Y  DYDDIAU   DIWEDDAF,  O   DOYFFftYN   V 

LLYN  HALEN  FAWR, 

AT    V 

SUNT  GWASGAUED1G    AR  HYD  Y   DDAEAH.— 
Y  N       A  N  B  R  C  It  :— 

Anwyl  Frodyr, — Oddiar  pan  ysgritenwyd  E pistol  Cyffredinol 
y  Deuddeg  Apostol,  o  Winter  Quarters,  Rhagf'yr  23,  1 8 47,  y  mat- 
ilawer  o  ddygwyddiadau  wedi  cyranieryd  lie,  ag  sydd  yn  ddyddor'. 
awl  iawn  yn  eu  perlbynas  achynnyddiad  yr  eglwys, yn  barotoadol 
i  ddyfodiad  Mab  y  Dyn  ;  ac  yr  ydym,  gyda  sirinldeb,  yn  gwiicvd 
I'ofnydd  o'r  cytieusdra  eyntaf  hwti  i  wneyd  yn  bysbys  i  chwi  ban- 
es byr  o'r  dygwyddiadau  dan  sylw,  yngliyd  a'rcyfryw  gvnghoriori 
a  arweinir  r.i  gan  yr  Ysbrvd  i  roddi. 

Treuliwyd  gauaf  a  gwanwvn  IN-18  yn  ddiwyd  iawn  gan  amryw- 
iol  o'r  apostolion  a'r  henuriaid,  wrth  yuiweled  i  brndyr  ac  eglwysi 
yn  ogwabanol  barihati  o'r  TalelOliau,  I'w  cynghori  a  gosod  mewn 
trefn  y  petbau  sydd  yn  pertbyn  i'r  deymas,  ac  i  ymdrecbu  -m<  I 
?yimorthwy  er  syraud  yr  eglwys  n  Winter  Quarters  i  Itilinas  \  1,1  yn 
Halcn  l'awr;  ond,  er  i  rai  o'r  Soint  fod  mnr  baelionus  «g  y  gall- 
•nt,  elto  ni  chafwyd  digon  i  dalu  y  ddyled  ag  oedd  y  lywyddiactb 
»»li  my  nod  iddi  wrth  cliwilio  allan  am  drigfarl  newydd  a  gweilh' 


2 

rediadan  cyfielyb  ereill  er  Uesad  yr  eglwys,  heblaw  rhoJdi  rhyw 
gynnorthwy  at  y  daith  a  fwriadent,  yr  hyn  a  effeitbiwyd  yn  y 
diwedd  trwy  gael  henthyg  wageni,  &c,  gan  y  brodyr  ar  diwedd 
Pattowataraie,  a  chy  fail  Hon  yn  ac  oddiamgylch  y  gwersyll, 

Darfu  i'r  gynnadledd  gyffredinol,  ar  y  Gi'ed  o  Ebrill,  1818,  a 
gynnaliwyd  yn  y  Tabernacl  coed,  yn  Iowa,  gydnabod  yn  unfrydol 
y  brawd  Brigbam  Young  i  fod  yn  Hywydd,  >«c  Heber  C.  Kimball 
a  Willanl  Richards  yn  gynghorwyr;  y  tri  yn  cyfansoddi  corwm 
o'r  llywyddjaeth  flaenafyti  Eglwys  lesu  Grist  o  Saint  y  Dyddiau 
Diweddaf. 

Gad  aw  odd  y  brodyr  Young  a  Kimball  y  Winter  Quarters  yn 
mis  Mai,  a'r  brawd  Richards  yn  G-orphenaf,  gyda  chwropeini 
raawr  o  ymfudwyr  i'r  lie  hwn,  lie  y  cyrbaeddasant  yn  uiisoedd 
Medi  a  Hydref,a  chawsant  y  Saint  yn  mwynhau  braidd  ieehyd 
cyffredinol.  Daetb  yr  Hemiriad  Amasa  Lyman  hefyd  gyda  y 
gwersyll  hwn,  ac  oddeutu  yr  tin  amseryr  aetb  yr  Hen u Had  Orson 
Pratt  o  Winter  Quarters  i  Lloegr.  C>  mmewdd  yr  Henariad 
Woodruff  ei  daitb  i  Canada,  a  thrigodd  yr  Hennriaid  Hyde,  a 
George  A.  Smith, ao  Ezra  T.  Benson  gyda  y  Saint  yn  Potto  w  a  t- 
amie.  (Jadawndd  y  brawd  Richards  y  Winter  Quarters  yn  hollol 
wag;  llawer  o'u  hanifeili.tid  wedi  eu  dystrvwio  gan  yr  Indiaid,  a 
llawer  o'n  eeffylau  wedi  eu  Uedrata  o'r  ddau  tu  i'r  afon.  Tan- 
iwyd  ar  gyfran  o  wersvll  y  brawd  Kimball  wrtli  afon  yr  Elk  Horn, 
gan  baid  0  Ottoes  ac  Onahas,  a  ehlwyfwyd  tri  o'r  brodyr,  o'r  rhat 
man  dati  wedi  eu  lianafu  am  byth. 

Ar  y  SOain  o  Dachwedd,  derbyniasom  lythyron  o  KanosvilV, 
Iowa, gyda  Capt,  Allen  Compton  athri  brawd  arall,  yn  rhoddi  i 
ni  y  newydd  dyinnno]  fod  llawer  o'r  Saint  ag  oeddynt  yn  analluog 
i  fyned  yn  mhellach  ar  eu  taith,  wedi  scfydlu  mewn  amrywiol 
bar thau  o  wlad  Pottowatamie,  a'u  bod  wedi  eu  bendithio  yn  fawr 
wrth  godi  tlafur,  cnydiau  da,  llysiau,  diadelloedd,  8tc,,  a'u  bod  yn 
gyffredlno]  yn  barod  i  ymfudiad  dyfodol,  ac  nndeb  a  ohariad 
brawdol  yn  ffynu  yn  <'u  plith, 

Trwy  yr  nn  Uylhyron  cawsnm  wybodaeth  hefyd  am  y  llwyddiant 
anarferol  sydd  ar  y  gwaitb  yn  Lloegr,  a'r  tiroedd  Prydeinig  cyf- 
agos,  ac  fod  yr  eglwys  wedi  cynnyddu  mwy  na  7,000  yn  ystod  y 
flwyddyn  Qaenorolj  lira  yr  oedd  galld  Duw,  ynghyd  a  gallu  y 
diafol  yn  gwrthwynebu,  yn  cael  eu  gwneulhur  yn  hysbyB,  fel  yn 
y  dyddiau  gyntj  or  llawenydd  mawr  i'r  Saint. 


Deibyniwyd  diheuriad  Lyman  Wight  yr  un  pryd,  yr  hyn  a 
ddangosa  yn  egluri'r  Saint  nad  oedd  efe  yn  un  o  honnm  ni,ac 
D  ganlyniad  diaelododd  yr  Eglwys  ef,  a  phoh  thai  a  barhant  i'w 
ddilyn. 

Pan  yn  cyrhaedd  y  dyffryn  hwn,  cawsora  fod  y  brojyr  wedi 
adeiladu  pedair  o  amddidynfevdd,  wedi  eu  gwueyd  i  fyny  y  rhan 
fwyaf  o  dai,  yn  cynnwys  oddeutu  saith  a  deugain  o  envau  o  <lir, 
ac  yn  rhifo  oddeutu  5,0ft0  o  eneidiau,  rhwng  ein  gwersyll  ni.  Yr 
oedd  y  brodyr  wed:  llwyddo  i  liau  a  phlanu  amrywiaeth  rnawr  <■ 
hadau,  yn  mhob  tymroor,  o  lonawr  hyd  Gorphenaf,  ar  ffenn  odd- 
eutu deuddeg  milltir  0  hyd,  ac  o  un  i  chwech  o  led,  yn  cynnwys 
ynddi  dir  sylfaen  y  ddinas.  Cafodd  y  rbau  fwyaf  o'n  cnydau 
eynhar  eu  dystrywio,  yn  mis  Mai,  gan  griciaid  a  l'hew,  yr  hwn  a 
barbaodd  yn  achlysurol  hyd  Meherin;  tra  cafodd  y  cynauaf  diw- 
eddar  ei  niweidio  gan  sychder  a  rhew,  yr  hwn  a  ddechrouodd  ei 
ddystryw  oddeutu  y  lOfed  o  Hydref,  a  thrwy  doriad  anifeiiiaid 
allan  on  diadelloedd  Nid  oedd  y  brodyr  yn  ddigon  lliosog  i  ym- 
ladd  y  ericiaid,  dyfrhan  y  cnydau,  a  ebloddio  oddiarngylch  eu 
planfeydd  lielaeth  ;  o  ganlyniad,  dyoddefasant  golledion  trymion  ; 
er  fod  y  treial  a  wnaed  y  (lwyddyn  ddiweddaf  yn  ddigon  i  brofi  y 
gellir  codi  cnydau  gwerthfawr  yn  y  dyCryn  hwn  gyda  t'nrefn  dda. 

Yr  oedd  gauaf  IS47-8  yn  dra  mwynaidd,  digonedd  o  borfa,  a'r 
anifeiiiaid  yn  fTynu  arno,  a'r  ddaear  yn  cymmeryd  ei  thrin  y  rhan 
fwyaf  o'r  atnser  bob  mis;  ond  yr  oedd  gauaf  1848^9  yn  dra 
gwahanol,ac  yn  fwy  tebyg  i  auaf  caled  Lloegr  Newydd.  Yr  oedd 
yn  oer  iawn  o'r  laf  o  Ragfyr,  hyd  ddiwedd  C'hwefror.  Yr  oedd 
eawndydd  eira  yn  fynych,  ac  er  fod  amryw  ddadleithiadau  yn 
cvmmeryd  lie,  nid  oedd  y  ddaear  heb  eira  ami  yn  ystod  y  fcymirjor 
hwnw,  yn  amrywio  o  un  i  dair  troedfedd  mewn  dyfnder.  Y  dydd 
oeraf  o'r  gauaf  diweddaf  oedd  y  ->med  o  C'hwefror,  pryd  y  cwvmpai 
yr  arian  bvw  33  o  raddau  islaw  y  pwynt  rhewllyd  ;  a'r  dydd  niwyaf 
gwresog  oedd  dydd  Sill,  y  2.iain  o  Chwefror,  pryd  y  codai  yr  arian 
hyw  i  21  o  raddau  uwchlaw  y  pwynt  hwnw,  yn  ol  Fahrenheit.  Y 
tnae  gwyrjtoedd  cryfa  gwrthwynebol  wedi  bod  yn  fynych.  Mae 
yr  eiraar  y  mvnyddoodd  amgylchynol  wedi  bod  lawvr  yn  ddyfn- 
ach,  yr  hyn  Bydd  wedi  achosi  anhawsdra' i  gael  coed;  tra  mae'r 
anifeiiiaid  wedi  mynod  i  edrycb  mor  wuel,  trwy  y  diftyg  i 
ymborth,  t'el  nas  gallent  lusgo  yr  hyn  oedd  eisieu  o  danwydd,  ac 
,  ruae  ibwer  wedi  gorfod  dyoddef  mwy  neu  lai  o'r  herwydd, 
Pechrenojil    v  ■■  aupf  mewn  .uo-cr  annysgwyliadwy  ac  anaferoli 


gp.u  ddal  llaner  o'r  brodyr  heb  dai  na  tbanwydd ;  ac  er  foil  cryn 
ddyoddef  wedi  bod,  etlo  ui  achoswyd  nil  farwolaeth  Ran  y  rhew. 
V  mae  tri  chynnyg  wedi  cael  eu  gwneyd  gan  y  brodyr  gydag  anif- 
eiliaid  neu  esgidiau  eira,  i  ymweled  a  Fort  Bridger.  er  pan 
ddisgynodd  yr  eira,  ond  wedi  methu  ;  etto,  dysgwylir  y  bydd 
Cotnptan  yn  abl  i  gymmeryd  y  llytbyr-god  yn  ddwyreiniol  yn  fnan 
ar  ol  Cynnodledd  Kbrill. 

Yn  nechreu  Chwefror,  gwnaeth  yr  Esgobinu  gyfrif  o'r  defnydd 
liara  Bydd  yn  y  dyllryn,  pan  y  cyhoeddwyd  fod  ychydig  yn  fwy 
na'r  drydedd  ran  o  bedair  o  bwys  y  dydd  i  bob  enaid,  hyd  y  jraed 
o  Orpbenaf,  ac  yr  oeddid  yn  gwybod  am  ragor  nag  oedd  wedi  ei. 
gyfl'if.  M  canlyniad  na.tulo.1,  yr  oedd  rbai  yn  raeddiannu  digou- 
edd,  tra  yr  oedd  ereill  braidd  heh  ddiiu.  Pris  cyffredin  y  llafurer 
y  eynauaf  oedd  dan  rtdoJar;  rhai  wedi  gwerthu  am  dri ;  yn 
bresennol  nid  oes  dim  yn  y  fttrchnad  am  mi  pris.  Mae  gwenjth, 
wedi  cyrhaedd  o  bedwar  i  hum  dolar,  a  eliKiron  o  chwech  i  again 
dolar  y  nwshel ;  ac  er  nad  oes  dim  ar  wertb.  yn  bresennol,  dys- 
gwylir y  bydd  digon  al  had  me*n  blwyddyu  etto. 

Mae  ein  gweiihiau  cyhoeddns  yn  inyned  yn.  rolaen  yn  Ihvydd- 
Ian  n  us,  yn  cynnwys  cynghor-dy,  45  troedi'cdd  ysgwar,  rlwy  lofftv 
wedi  ei  adeiladu  trwy  ddegymu  ;  hcfyd,  bont  dros  yr  lorddonen 
Orllewinol,  gwerlh  70Q  a  ddolars,  a  chwech  neu  sailh  o  bontydd 
dros  afonydd  hychain,  i'w  clirio  trwy  dreth  ar  leddiant ;  hefyd, 
hadd-dy  wrth  y  tiyunon  dwyrnn, 

Y  mae  cae  oildontu  SOCIO  o  epwau  wedi  ei  feaur  ar  y  tu  dwyr- 
einiol,  ac  yn  gyfagos  i'r  ddinas,  ac  wedi  ei  rami  yn  runiailau  o 
hum  i  ddeg  eiw  yr  un,  a  (farm  eglwy&ig  o  WOO  o  erwau.  Cafodd 
y  rbanau  pum  a  deg  erw  eu  rlioddi  rhnng  y  brodyr,  trwy  fwrw 
coelbren  ;  ac  y  mao  pob  dyn  i  gynnorthwyo  i  godi  clawdd  cledr, 
pridd,  neu  reryg,  lei  y  hyddo  fwyaf  cyrleus,  oddiamgyhh  yr  boll 
gao,  yn  ol  y  gvtran  a  fyddo  of  yn  gael  ;  hefyd,  garnlus  ar  yr  ochr 
ddwyreiniol,  i'r  dyhen  0  ddwfrhau.  Mae  tair  o  felinau  main,  a 
phump  ma  chwech  o  felinau  llifo,  mewn  gweithrediad,  a  llawer 
yn  ychwaneg  mewn  bwriad.  Y  mae'r  meini  malu  i'w  cae]  yrua, 
yn  gyalal  il'r  bur  Ffrengig, 

rimilir  am  le  i  sefydlu  lanner-dy  a  tha..d<l-dy  mnr  fuan  ag  y 
ga  lawa  yr  eira  y  mynyddau. 

M  te  yi  amd  liffynfeydd  yn  cael  eu  tori  i  fvnyyn  gyflym.gan  fod 
j  lai  y ii  cae]  eu  symud  yn  inlaen  lua  lotiau  y  ddinas;  ac  y  mae  y 


ddinas  eisoes  yn  ymddangos  raegys  pe  byddai  yno  er  ya  blvDvdd- 
au  ;  y  fatb  ydyw  diwydrwydd  ac  ymegniad  y  Saint. 

Mewu    hella   auafol,  gao    ddau  barti  o  gaut  o  wyr  bob  un,  din 
ystriwyd  ynghjlcfa  700  o  fleiddiaid  a*chadnoaid,  2  o  wolverines, 20 
o  minx  a  chathau  coed,  500  o  hebogiaid,  dylluanod,  a  phiod,  a 
1000  t»  gigfrain,  yn  y  dytfryn  a'r  gyiumydogaeth  yma. 

Ar  ddychweliad  nifer  o'r  Mormon  Battalion  drwy  y  rhan  og 
leddol  o  California  Odlewiuo),  dargaufvddasant  fwngiawdd  anr 
lied  fawr,  lie  y  galluogwyd  hwynt  trwy  aros  ychydig  o  ddyddiau 
i  ddwyn  ganddynt  ddigon  o'r  Uwch  i  wneyd  arian  yn  Iliosog  yu  y 
lie  yma  at  ddybenion  cyfffedin  y  cyhoedd;  yn  y  gyfnewidfa  darfu 
i'r  brodyr  rodJi  y  llwcn  aur  i'r  llywyddiaeth,  y  rhai  a  roddasant 
allan  filiau  neu  bapyrau  yn  eu  lie;  ac  y  roae'i  "Kirtland  Safety 
Fund*'  wedi  ei  ail  arwyddo,  yn  gyfartal  i  aur. 

Cyrhaeddodd  yr  Henuriad  Addison  Pratt  yma  yn  nghwmpehii 
rhuu  o*r  fyddin  ar  yr  28a in  o  Fedi,  1848,  a  chafodd  ei  deulu 
mown  iechyd,  wedi  bod  yn  absennpl  oddiwrthynt  oddeutu  pom 
nilynedii,  ar  geuadiaeth  yn  y  Society  Islands,  lie  y  bedyddiodd 
vnghylch  1200  o  eueidiau  ;  ac  y  mae  yr  Henuriad  Grouard,  vr 
bwn  sydd  yn  aros  yno  otto,  wedi  hedyddio  620  o  bonvni  yn  Ana. 
Y  uiae  ytnddiried  y  Saint  brodorol  yn  ngwaith  yr  Arglwydd  yn 
fawr  lawn,  ac  y  maent  yn  ymutyn  am  gyugborion  yn  barhaus, 
yn  gyramaint  felly  ag  i  vvaith  yr  Henuriad  Grouard  lyned  yn  rhy 
annyoddefol  iddu,  a'i  orfodi  i  forio  300  o  filltiroedd  mew n  bad 
a  gored,  i  ddwyn  y  brawd  Pratt  ¥w  gynnorthwyo  ;  uc  eriddi  fyned 
yn  longildrylliad  arnn,  eito  fe  Iwyddodd,  cymmerwyd  ef  i  fyny 
gan  long  oedd  yn  pasio,  cvrlawnndd  ei  genadiaeth.  a  dychweiodd 
i  Aua  a'r  brand  Pratt;  J'el  h\n  trwy  lafur  yr  Henuriad  Rogers, 
yr  bwn  a  ddycruvelmld  ac  a  fu  f'arvv  oddeulu  dwy  flvnedd  yn  ol, 
a'r  Henuriaid  Pratt  a  Grouard,  y  inae'r  efengyl  wedi  ei  phlanu  ar 
ddtuddeg  neu  by  nit  h eg  o'r  Ynysoedd  Gorllewinol. 

Ar  y  laf  o  Ioiiawr,  ordeiuiwyd  John  Smith,  ewvthr  i'r  pro* 
phwjd,  Joseph  Smith,  yn  "oatriarcb  i'r  eglwys,  ac  i  ddal  \  r  aj:or- 
iadau  a'r.  gulluoedd  perthuiol,  megis  y  Tad  Joseph  Smith  ac 
Hyruin. 

Ar  y  1* fed  o  Chwefror,  (irdeiniwyd  Charles  C  Rich,  Lorenzo 
Snow,  Erustus  Snow,  a  Franklin  D.  Richards,  yn  aelodau  o 
gorwm  y  Deuddeg  Apostol,  i  lunw  y  bwlch  a  achosodd  Byinudiad 
tri    i'r    bxif   Lywyddiaelh,  a  diarddcliad   Lyman   Wight.     Y  mae 


eilwau  y  Deuddeg  Apostoi  yu  awr,  yn  ol  en  graddau,  fel  y  canlyti ! 
— Orson  Hyde,  Parley  P.  Pratt,  Orson  Pratt,  Wilford  Woodruff, 
John  Taylor,  George  A.  Smith,  Amasa  Lyiuarj,  Ezra  T  Benson* 
Oiiaries  C.  Uich,  Lorenzo  Snow,  Erastus  Snow,  a  Franklin  D. 
Richards, 

<>  Lywyddiaeth  y  Dog-a-thrugaiu,  y  niae  Zera  Pulsifer,  Levi 
W.  Hancock,  JeJiJah  M.  Grant,  a  Henry  Herriman  yn  y  dyuryn 
hwn.     Y  roae  Joseph   Young  a  Benjamin  L.  Clapp  yn  ugwlad 

.. :  : .  ac  Albert  C.  Rockwood  ar  geuadiaeth  i'r  Taleith- 

iau  Dwyreiniol.  Joseph  Young  yw'r  swyudog  llywyddol  ar  y 
De^-a  thrugain. 

Yu  union  wedi  Uauw  corwm  y  Deuddeg  Apostoi,  aeth  y  brif 
lywyddiaeth,  gyda  chynnorthwy  cymmaint  o'r  deuddeg  ag  oedd 
vu  bresennol  yn  y  dyfl'rvn,  i  sefvdlu  itake  o  Seion  yn  Ninas  y 
Llvu  Halen  Fawr  ;  Daniel  Spencer  yn  llywydd,  a  David  Fttlmer 
a  Willari  Snow  yn  gyngborwyr. 

Yr  Dcoel  Gynghor  a  gyunwys  Isaac  Morley,  Phineas  Richards, 
Shadrach  Roundy,  Henry  G.  Sherwood,  Titus  Sittings,  Lleazer 
Miller,  John  Vance,  Levi  Jacktnan,  Ira  Eldridge,  Klisha  H- 
(irons,  William  W.  Major,  ac  Edwin  D.  Woolley. 

Mae  John  Young  yu  llywydd  ar  gorwm  yv  archotl'ciriaid,  a 
Reynolds  a  George  D    Wallace  yn  gyngborwyr. 

\i  ae  John  Nebeker  yn  llywydd  ar  gorwm  yr  henuriaii),  a  Jarocs 
H.  Smith  ac  Aaron  Savey  yn  gyngborwyr, 

Mae  y  dyffrjn  wedi  ei  settle  am  ugain  inilllir  yn  ddeheitol,  a 
deugain  inilllir  yn  ogleddol  i'r  ildinas.  Mae  y  ddinas  wedi  ei 
rhaiiu  \  n  bfdwar-ar-bymlheg  o  ddosparthiadaii;  y  wlHd  yn  ddc- 
beaol  i  dri  dosparth,  a'r  vvlad  yn  ogleddol  i  dri  dosparth,  ac  or- 
tleiuiwyd  esgob  dros  boh  tm,  ynghyd  a  ch_\  nghorwyr  iddo,  u'r 
cyfan  dan  lywyddiaeth  Newell  K.  Whitney,  llywydd  corwm  yr 
e*gobiODyyr  hwn  a  gyfarwyddwyd  i  osod  yr  boll  swvddugion  dano 
mown  trel'n. 

V  mac  oddeutu  degiir-hugain  o'r  briuhrwedi  mvned  yn  ddi- 
■  i  Ddyffryn  Utah,  oddeutu  tiiugain  inilllir  i'r  de,  i  lelydlu 
hrrfedigaeitl  fechan  at  ddybenion  ainaetbydJol,  a  pbyagota,  gan 
obeltbio  trwy  hyny  leibau  vr  alwad  am  gig  eidion,  \r  hwn  yn  \r 
amscr  presrnni'l  sydd  yn  hytracli  yn  briii,  BC  vn  auirywiu  o  saith 
i  »  uli  tent  y  pwya,  ond  daw  yn  well  gvda'r  tyfiant. 

Mae  ilosparthiudnu  y  ddinus,  yn  gvn'rediii,  yn  cvnnwys  naw 
block,  poh  tm  yn  dri  yszwar,  a  bydd  pob  dospatth  yn  oael  ei  gau 


i  mewn,  ar  ddull  eae  mawr,  i'r  dyben  o  acbob  amser  at  amaetli- 
wriaeth. 

U  berwydd  ytnosodiadau  Indiaidd  ar  eiu  ceffylau,  da,  a  medd- 
iauuau  ereill,  ac  ymddygiad  drug  rhyw  ychydig  o  wehilion  ag 
sydd  wedi  dyfod  i  blith  y  Saint,  y  mae  trigolion  y  dyffryn  h»n, 
fel  y  mae  yn  arl'erol  mewn  gwledydd  newyddion  yu  gyffredin, 
wedi  rheoleiddio  llywodraeth  amserul,  i  fodoli  tra  byddo  ei 
hanghen,  neu  byd  oni  allom  guel  ysgrif-fraint  am  lywodraetli 
diriogaetbol,  dros  yr  byn  y  mae  deiseb  ar  droed  yn  barod. 

V  mae  arnryw  u  ysgoliun  wedi  eu  cynual  yn  ystod  y  gauaf  <li. 
weddaf,  yu  y  rhai  y  mae  yr  Hebraeg,  Groeg,  Lladin,  Ffrengaeg. 
Ellmynaeg,  Tabitiaeg,  a  Seisnaeg,  wedi  bod  yn  cael  eu  dysgu  yn 
lhvyddianims 

Yn  yr  hydref  diweddaf,  cafodd  y  brodyr  ganiatad  i  dor!  yr  boll 
goed  oedd  o  fVwn  deg  milltii  ar  hugain  i'r  ddinas,  ar  yr  amraod 
ii  fod  iddynt  eu  cludo  i'r  ddinas  yu  y6tod  y  gauaf.  Buont  yn  lied 
lafurus,  a  gwnaelhant  yr  byn  a  allent,  ond  ni  wnaethant  oud 
•  lecbreuad  bychan  luag  at  sicrhau  cymroaint  ag  oedd  o  fewn 
uymtbeg  inilltir. 

Vr  uedd  miouedd  -Mawrtli  ac  Ebrill,  hyd  y  4ydd,  yn  dra  rawyii. 
niud  a  dymunol,  a  gwnaetb  lluwer  o  griciuid  hycliain  eu  byra- 
ulangosiad  ;  ond  y  mae  beidiau  mawrion  o  gornicyllod  wedi  dyfod 
i'w  p'.itb,  ac  yn  gwneiuhur  crvn  rwygiadau  yn  en  rhesi. 

O  hvn  allan  ni  fvdd  yn  ddoelliineb  yn  y  Saint  i  ymfudo  o'r 
Taleithiau  neu  Galifornia  i'r  lie  hwn,  os  na  fvdd  ganddynt  wageni 
,i  digon  o  fodd  i  ymfudo  iieb  gyr.nurlhwy  o'r  dyffryn ;  a  dylent 
gluiio  ganddynt  ddigon  o  ddel'nvdd  bnra  i  barhaii  iddynt  ychydig 
•>  fisoedd  wedi  dyfod  dfosodd  :  o  herwydd  ni  I'ydd  y  cynauaf  wedi 
■■j  gasslu,  r.a'r  llafur  yn  barod  at  hyny.  Bydd  trigolion  y  dyffryn 
yn  gifangwb'i  yn  yiiiddihynol  ar  gyimyrch  y  ty  minor  hwn  at  eu 
cyiinaiinelh,  ac  ni  fvdd  amser  ganddynt  i  adael  en  llaiurwailh,  a 
myued  a  a  wageni  i  gludo  gwersylloedd  ynifudol,  fel  ag  y  maetit 
wedi  gwoeyd  hyd  yu  Inn.  Heblaw  hjn,  y  mae  cryn  nifer  o 
ddynioa,  prodeswyr  a  dibroffei)  Duw  y  rhai  Hydd  yu  dyscleirio 
Iwyaf  mewn  aur,  wedi  myued,  ac  ur  fyned,  tua'r  mwigloddiau 
aur,  i  dreulio'r  tymmor  :  cunlyniad  uatuiiol  yr  byn  fvdd  lleibad 
yma  yn  y  gwaitli  o  godi  llafur,  tra  na  I'ydd  lleibad  cyferbyniol  yn 
\  bwylawyr,  trwy  led  llawer  yn  godael  eu  leuluoedd  ar  ol.  V 
mae  digonedd  o  areiddiau   at  feithi'iniaetb  yn  y  dyffryn   liv  n,  fel 


nad  oes  achos  ofni  netryn  ;  etlo  bydd  yr  boll  amser  a  dreulir  i 
gloddio  am  wreiddiau  yn  lleihau  y  gwaith  amaethyddol,  ac  yn 
golled  i'r  cynauaf  uesaf. 

Mae  y  prinder  llafur  sydd  wedi  bod  yn  y  dyffryn  hwn  oddiar  y 
dechreu,  wedi  achosi  lladdiad  lluoedd  o  anifeiliaid,  yr  byn  a 
adawa  le  i  ddiwalliad  newydd  trior  fuaD  ag  y  byddo  cyfleusdra  yn 
eaniatau  ;  a  byddai  yn  dda  i'n  brodyr  ymfudol  gofio  eu  bod  yn 
agored  i  golli  llawer  ar  y  ffordd  ;  befyd,  y  mae  anifeiliaid  yn 
feddiauuau  da  ar  ol  cyrhaedd  yma,  ac  nid  oes  achos  ofni  dwyn 
gorinod  o  wartheg,  treisiedi,  Jefaid,  ycbain,  neu  y  rhywiau  niwyaf 
dewisol  o  anifeiliaid  o  bob  math,  i'r  lie  yma;  o  heiwydd  y  inue 
pethau  felly  yn  well  yma  nag  aur,  oblegiil  gel'.ir  prynu  pethau  a 
hwynt  nas  gellir  ag  aur;  fel  befyd  y  gwna  gnyddau,  hwyaid, 
twrciod,  gieir  o  bob  math,  lleslri  tai,  defuyddiaii  syeb,  groceries, 
gnydr  ffenestri,  boelion  (gan  mwyaf  6,  8,  10,  shingle,  ac  ychydig 
o  bedair  ceiuiog),  edau  gotwm,  amrywiaeth  a  stwff  at  liwio,  yn 
neillduol  dye  setts,  paentinu,  gwm,  myr,  copal  a  shellac,  spirits  of 
turpentine,  papyr,  llvlrau,  Uifiau,  durlifiau,  ysgritviau,  a  llafnau 
tin  o'r  math  goreu,  durgelfi,  cyllyll,  Jkc,  baiarn  at  felinau  a  gnailh 
fl'erm,  llafnau  baiarn,  dur  0  bob  math,  llafnau  copr  a  pbres.  llestri 
pridd,  gwydrau,  drych-wydrau,  lledr  esgidiau,  harneisiau,addurn- 
iadau  hameisiau,  Uifiau  raelinau,  offer  gweithwyr,  gwirs  o  bob 
maintioli,  cloion  ac  adduruiadau  drysau,  cwpbwrddau,  a  chloion 
egwyd; — yr  hull  Lethau  byn  ydynt  yn  well  nag  arian  yn  y  ddinas 
hon.  Byddai  yn  well  fod  y  llestri  pridd  a  phob  math  o  nvdr  yn 
cael  eu  pucio  menu  cot«m,er  eu  cludo  yn  ddiogel,  a  bydd  y  cotwm 
yn  wasanacthgar  iawn  yma.  Bydd  oisieu  amryniaelh  o  ledr 
esgidiau  y  ly  minor  hwn,  a  ch\tla«nder  o  bono. 

Y  mac  auirywiaelli  mawr  o  yd  a  badau  yn  y  dyffryn  eisoes,  ond 
ni  ddyiai  hyny  rwystro  y  Saint  rhag  dyfotl  a  hadau  dewisol  gan- 
ddynt  o  bob  rhan  or  ddaear,  o  herwydd  y  mae  poh  pelh  da  a  ellir 
godi  yma  yn  eisieu;  ac  y  mae  cisiau  cyllaw  nder  o  hadau  Osage 
orange,  Cherokee  rose  tree,  a'r  ddraenen  wen  SeUnig,  y  uwyddyn 
lion,  at  Sicrthi,  a'r  gloronen,  neu'r  winwynyn  mynyddig,  at  fwyui; 
hefyd  hadau  lobelia,  morwydd,  a  locust  du.  Bydd  unrhyw  gyf. 
lawnder  o  silesia  pur,  neu  hadau  bcativs  1'fiengig,  yn  ddefnyddiol 
yma  \ii  x  tymm  >r  hwn 

Bydded  i'r  brodyr  yn  Pottowatamitj  y  rhal  ni  alhmi  drefnu  eu 
bnnain  i  tidy  f^>d  tuag  yma  y  tymmor  hwn,  fel  y  medilyliasom, 
aro-  lie  y  maenl,  gan  ymegnio  at  hyny  y  Uwyddyn  uesaf;  a  bydd  i'r 


Saint  yn  yr  Unci  Daleilhiau,  Canada,  Ewrop,  Asia,  Affrica,  berhatfe 
i  ymgasglu  ar  diroedd  Pottowatamie,  a  pharotoi  gyferbyn  a'u  taith 
ddyfodol  yn  gyduuol  a'n  bysbysiaeth  flaenorol  o  livuy.  Er  hyuy, 
ps  oes  dynion  ieuainc  nen  sengl,  ncn  ddynion  a  theuluoedd  (y 
rhai  a  allant  adael  wedi  darparu  yn  gysurus  drostynt  er  dyfod  v 
Ummor  nesaf),  y  rhai  a  ellir  hebgor  yn  Pottowatamie,  i  ddyfod  yn 
uilaen  yroa  y  tymmor  hwn,  er  codi  llafur.  adeiladu  tai,  &c,  byddai 
yn  diia  iddynt  i  ddyfod  ;  o  herwydd  gall  un  dyn  felly  wneyd  fwy 
yma,  gogyfer  ag  anghenrheidiau  Saint  dyfodol,  nag  a  allai  Hi 
wneyd  wrth  aros  yn  Ioiya;  ond  os  oes  ganddynt  dduw  aur  yn  eu 
calonau,  gwell  iddynt  aros  lie  maent.  Bydded  i'r  holl  betbau  hyn 
gael  eu  penderfynu  mewn  doetbineb  yn  y  cynghor  sydd  yn 
eich  plith. 

EdTycha  y  cyfryw  o'r  Deuddeg  sydd  yn  Pottonataraie  fod 
copiau  o'r  epistol  hwn  yn  cael  eu  gyru  at  y  Saint  yn  rohlith  yr 
boll  genedloedd  Dwyreiniol. 

Mae  vr  Henuriad  Amasa  Lyman  wedi  ei  heuodi  i  gario  yr 
Cpistol  hwn  i'r  Saint  yn  Nghalifornia  Qjdlewinol,  a  pheri  icjdo 
giel  ei  wasgaru  yn  rnhlith  y  brodyr  yn  y  byd  gorllewinol,  mor  bell 
ag  y  nine  yn  bosibl ;  heb  anghotio  y  Society  Islands,  lie  mae  yr 
Henuriad  Addison  Pratt,  a'i  deulu,  ac  henuriaid  ereiil,  \n  bwviadu 
tnyned  y  tymmor  presennol. 

Dyrounwn  adgoffa  v  Saint  yn  Nghalifornia  Orlleuinol,  y  rhai 
i.; J  ydynt  yn  dyfod  yma  y  tymmor  hwn,  fod  yn  eu  gal'u  i  wneyd 
daioni  mairr,  trivy  ddanfon  eu  degwm  a'u  rhoddion  i'r  lie  hwn, 
byd  eithaf  eu  gallu ;  a  pha  fwyaf  haelionus  y  byddont  yn  y  peth 
hwn,  y  tymmor  yma,  mwyaf  i  gyd<  fvdd  ganddynt  hwy  i  ddyfod 
pan  y  deuant ;  o  herwydd  y  mae  eisieu  eu  hoffnmau  yn  awr  ar  y 
Saint  tlodion,  ac  y  mae  yr  Arglwydd  wedi  rboi  gallu  i  chwi  i'n 
i'\miorthwyo,  a  gofvnir  eicb  goruchwyliueth  oddiar  eich  ''wylaw  ; 
i,c  yn  ol  fel  y  byddoch  ehwi  yn  rboddi,  y  rboddir  i  chwitbau. 

Y  mae  aiurywio]  o  henuriaid  wedi  311  Uapwyntio  yn  barod  ar 
Bcnadiaethau  tramor,  i'r  Ynysoedd  Gorllewinol,  Lloegr,  a  gwled- 
ydd  ereiil  ;  ond  cyfarwydda  doethine'b  fod  i\v  llafur  gael  ei  gadw 
yma,  o  leiaf  byd  oni  fyddo  y  cynauaf  dyfodol  wedi  pasio. 

V  mae'r  brodyr  Parley  F.  Pratt  a  John  Taylor,  yn  gystul  ag 
Amasa  Lyman  a'r  cyfryw  o'r  Deuddeg  aordeiniwyd  yn  ddiwddar, 
yn  y  lie  hwn,  yn  llafuriu  ddydd  a  nos  er  gwneyd  daioni  i'r 
eglwya  a  sefydlu  eu  leuluoedd  yn   gysurus,  fel   y   t;alli>iU  gael  t 


10 

iraint  etto  o  fyned  allan  at  y  cenedloedd  a  phregetlut  yr  efengyl, 
Os  yw  y  Saint  sydd  ar  wasgar  am  weled  yr  henuriaid  </r  lie  hwn. 
bydded  iddynt  ddanfon  atora  yn  ol  eu  gallu  o'u  heiddo,  fel  ag  y 
byddo  i  ddwylaw  y  ffyddlawn  gael  eu  rhyddhau;  fel  y  byddo  i'r 
eortynau  gyda  pha  rai  y  maent  wedi  eu  rhwyrao  gael  eu  tori,  ac 
fel  y  byddo  henuriaid  Israel  yn  teimlo  eu  hunain  mor  rhydd  a'r 
awyr,  ac  i  fedru  gadael  a  chalouau  lion  eu  teulunecld  a'u  perthyn- 
asau,  a'r  nil  sydd  yn  anu-yl  ganddynt  ytna,  ac  hedeg  ymaith  megys 
ar  adenydd  eryrod  at  y  cenedloedd,  cyhoeddi  efengjd  yr  iachawd- 
wriaeth,  dydd  g wared igaeth  i'r  gorthrymedig;  casglu  crwydriaid 
Judah  a  gweddillion  Kphruim  o'r  pedwar  gwynt,  i  wiad  eu  heti- 
feddiaeth;  fel  y  byddo  i  Seion  gaol  ei  hndeiladu,  Jerusalem  ei 
hail-sefydl.it!  a  gogoniant  y  dydd  diweddaf  i  lanw  y  ddaear. 

Yr  ydynj  wedi  dweyd  wrth  y  Saint  lawer  gwnith,  y  dylai  pawh 
sydd  yn  dyfnd  i'r  lie  hwn  fod  wedi  hnllol  beridorfvuu  cadw  gor- 
ehymynion  Duw  a  gweithredu  cyriawnder,  onide  nad  allant  ddys- 
gwyl  i  femiitli  y  Nefoedd  orphwys  arnynt ;  o  henvydd  nid  oes 
Jim  yma  yn  rhwystr  i  1111  dyn  tveithredu  yn  tiniawn;  a  cban 
wybod  fel  ag  yr  ydym  am  demtasiynau  a  bwriadau  gelyn  pob 
daioniwrth  geisio  arwain  pobl  ar  gyfeiliorn  oddiwrth  lwvbr  dyied- 
Bwydd,  gorfndir  ni  i  ddweyd  wrtb  y  Saint,  fod  yn  well  i'r  rhai 
hvnv  sydd  lieb  osod  eu  calonau  yu  ddigouol  ar  tveithredu  cyfiawn. 
der  a  dilyn  cynghor  y  sawl  a  apwyntiodd  Ouw  i  arwain  ei  bobl 
vn  y  dydiliau  diweddaf,  end  sydd  yn  earn  ycliydbj  o  lwch  dys- 
olaer,  neu  budr  elw,  ac  yn  gofalu  ruwy  i  foddloni  eu  tueddiadau 
uybyddlyd  eu  hunain,  trwy  redeg  yma  ae  acw  ar  ol  iddynt  gyr- 
haedd  y  lie  hwn,  fel  y  gwynt  ar  y  niynvddoedd,  i  gailw  eu  hunain 
Yin. nth;  nid  nes  yma  eisiau  Saint  o'r  Path:  nid  oes  gan  Dduw 
un  defnydd  iddynt,  ar  uid  oes  gaii  ei  weisinn  ;  o  henvydd  gellir 
ndeiladu  teyrnas  nefoedd  yn  well  hebddynt  na  chyda  hwynt. 

Na  ii'ildy lied  y  Saint,  o  herwydd  aae  gallant  oil  ymgasglu  i'r 
.',  I..-  lion  o  Seion  vn  yr  tintner  prei'.eun'd,  nad  oes  dim  iddynt  i 
vrneyd.  Pregethed  \t  henuriaid  \r  efengyl  yn  mhob  lie,  fel  y 
cant  gyflenadra,  a  bydded  i'r  Saint  vn  mhoh  man  wylio  a  gweddio 
,n  ddlbaidi  rhag  eu  ciicl  hwy  yn  evsgu,  megys  ar  gonol  nos,  ac  i'r 
Priodfab  wneyd  ci  yroddnngosiod,  a  chau  y  drws  yn  eu  herbynj 
I'.nusin  lii  atoser,  nddiar  pan  ddaeth  allan  Lyfr  Mormon,  pryd 
v  bu  nines  niwv  lielaelh  ;it  yrnarferyd  ITydd  a  gweiihredoedd  tin, 
'.'  argnelion  am  Iwyddinnt,  nag  sydd  yn  bresennol. 

Vr  |dei)adau  ■•■  In  ■     '■<■•■     •■■■■  hoeddus    ■■■■■■'I  sydd  vn 


II 

nfynul  er  sefydlu  stake  o  Seiou  yn  y  He  hwn,  a  ofynant  lawer 
iawn  o  eiddo,  beblaw  gwaith  a  llawer  o  ddefnyddiau,  fel  gwydr 
ffencstri,  hoelion,  pethan  atddrysan,  &c.,y  rhai  a  fydd  eu  heisieu 
eyn  y  gellir  eu  gweitbio  yma ;  bydd  eisieu  modd  i  brynu  a  cbludo 
yr  boll  bethau  hyn.  Yr  ydym  gan  hyny  wedi  apwyntio  yr  Hen- 
uriad Orson  Hyde  yn  oruchwyliwr  i  ni  yn  yr  Unol  Daleilhiau  yn 
gyffredinol,  i  ddi»rbyn  a  cbasglu  degwm  a  rboddion.  Yr  ydym 
hefyd  wedi  apwymio  yr  Henuriad  Wilford  Woodruff  yn  orucb- 
wyliwr  i  dderbyn  a  cbasglu  degwm  a  rhoddion  yn  Canada,  Nova 
Scotia,  Brunswick  Newydd,  ac  ynysoedd  cyfagos,  fel  y  byddo  yn 
cael  cyfieusdra.  Yr  ydym  befyd  wedi  apwyntio  yr  Henuriad 
Orson  I'ratt,  o  Llerpwl,  yn  orachwyliwr  i  dderbyn  a  cbasglu 
degwm  a  rboddion  yn  Llbegr  a'r  Ynysoedd  Prydeinig,  ac  oddiwrth 
yr  hull  Saint  cyfagos  ;  ac  yr  ydym  yn  gwahodd  yr  hoi  I  Saint  yn 
y  dwyrain  i  fod  yn  ffvddlawn  a  diwyd  i  wneyd  eu  cyl'raniaduU 
i'n  goruchwylwyr  hyn,  fel  y  byddoin  ni  yn  fuan  yn  cael  modd  i 
fynu  y  defnyduiau  ag  sydd  yn  angbeurheidiol  or  c\  tiawni  r 
gwaith  a  roddodd  Duw  i  ni  i'w  wneyd  ;  a  bydd  i'n  goruchwylwyr 
gadw  cyfrif  cywir  a  manwl  o'r  holl  ddegwm  a'r  rboddion,  a 
gwncyd  a  hwy  yn  ol  fel  y  byddom  ni  yn  gorcbymyn. 

Ar  y  4ydd  o  Ebrill,  bu  cafod  drnm  o  eira  yn  y  dvffrvn,  ond  yr 
nedd  y  ddaear  yn  glir  eilwaith  banner  dydd  dranoeth.  Achosodd 
rhyw  faint  o  wlaw  ar  y  6fed  oin'riad  cynnndledd  flynyddol  yr 
eglwys  byd  y  7 fed,  a  tbieuliv.  yd  y  dydd  raewn  pregethu  a  dysgn, 
a  therfynwyd  y  gynnadledd  ar  brydnawn  y  Sabboth,  wedi  cael 
prt  sennoldeb  cyimulleidfa  fawr  o'r  Saint,  y  rhai  yn  unfrydol  a 
gymmeradwyasant  y  gwahanol  swyddogion  a  enwir  yn  yr  epistol 
hwn. 

Penodwyd  fod  i'r  Henuriad  Parley  P.  Pratt  fyned  yn  genadwr 
i'r  Ynysoedd  Gorllewinol,  lie  dysgwylir  iddo  fyned  cvn  un  gauaf 
arall.  Dysgwylir  hefyd  yn  yr  un  amser  y  bydd  i'r  Henuriad 
Charles  C.  Rich  fyned  ar  ei  genadiaeth  yntau,  trwy  sefydlu  ei 
bun  a'i  deulu  rywle  yn  Nghalifornia  Orllewinol. 

Bvdded  y  Saint  yn  flyddlawn  yn  mhob  gair  a  gweithred  dda, 
ac  yn  d diwyd  yn  mhob  petb,  ac  etto  nid  trwy  frys  a  gwastraff,  yr 
hyn  sydd  yn  acliusi  dystryw  ;  ac,  yn  gyramaint  ag  nas  gallant 
fod  yn  barod  i  ddyfod  yma  y  tymtnor  bwn,  bydded  iddynt  fod  yn 
ddiwyd  yn  ymbarotoi,  ac  i  ddysgwyl  ru  hamser  mewn  amynedd, 
a  bydd   yn   dda   arnynt  j  o  bcrwydd  yr  Ysbryd  Glan  a  drig  gyda 


12 

hwvuf,  yr  lnvn  a  a.'husa  lawenydd  calou  a  siiioldeb  gwynehpryd. 
fel  ag  y  bydd  pob  baich  yn  ysgnfn,  a  phol)  iau  yn  esmwyth, — yr 
hyn  yw  gweddi  eich  brodyr  yn  y  cyfainmod  nenydd  a  thragwydd- 
ol]  a'cli  gweision  yn  wastadol  er  mwyn  Crist.     Amen. 

Brigham  Young, 
Heber  C.  Kimball, 
iVillard  Richards. 

(Cyfieithwyd  or  New  York  HeruU,  am  Fehefiii  22,  1849; 
gaii  J.  Davis.) 


*   n«»H,   UIOH«FFri>0,  mirthtr-ttupil. 


